શૌચાલય, ટેલિડોન 
અને અન્ય આવિષ્કાર 


કેટી ડેન્સ 
ચિત્ર : એડમ લારકુમ 


વિષયસૂચિ 


અધ્યાય 1 શૌચાલય ની વાર્તા 

અધ્યાય 2 ટેલિફોન 

અધ્યાય 3 ફ્રોઝન ફૂડ (થીજાવેલું ભોજન) 

અધ્યાય 4 ફૂટબૉલ ની જાળ 

અધ્યાય 5 સેફ્ટી રેઝર અને અન્ય ઉપયોગી આવિષ્કાર 


અધ્યાય1 
શૌચાલય ની વાર્તા 


ધણા સમય પહેલા, લોકો પાસે ઘરપણ ન હતા, એટલે 
શૌચાલય બનાવવાનો વિચાર એના મગજમાં આવ્યોજ ન 
હતો. 


લોકો જંગલો માં ભટકતા 
હતા, જાનવરો નો શિકાર 
કરતા હતા... 


અને કોઈ ઝાડની 
પાછળ શૌચ માટે 
બેસતા હતા. 


પછી એણે ખેતી કરતા શીખ્યું અને રહેવા માટે 
પોતાના ધર બનાવ્યા. 


કેટલાકે આંગણામાં શૌચાલય બનાવ્યા, પણ 
એ જમીનમાં ફક્ત એક ખાડો હતો. 


જયારે ખાડો ભરાઈ જતો, તો લોકો એને માટી 
થી ઢાંકી દેતા અને બીજો ખાડો ખોદતા. એણે 
બરાબર કામ કર્યું... પણ અંત માં જગ્યા ઓછી 
પડવા લાગી. 


પ્રાચીન રોમન લોકો ના મગજ માં એક સરસ 
વિચાર આવ્યો - સાર્વજનિક શૌચાલય. એણે 
એક લાંબી, પથ્થર ની પાટ ને, જેમાં ઘણા કાણા 
હતા, એક ઊંડા ખાડા ઉપર રાખી. પછી એણે 
શૌચાલય ના રૂમ ને આરસ અને કાચ ના રંગીન 
ટુકડા થી સજાવ્યો. 


શૌચાલય જવું એ લોકો ને મળવાની એક સરસ 
તક હતી. રોમન એક પંક્તિ માં બેસી ને 
રાજનીતિ અને નાટકો પર ચર્યા કરતા હતા. 
એની નીચે ખાઈ માં પાણી વહેતુ હતું અને બધું 
ધોવાઈ જતું હતું. 


ધી કિ 


- જ્્સ્ઝુ્ઝ ષ્ન્ટ રે જિ જ્‌ 


તરરા ર 


- 


ન 


વ 


ન 


રોમન ઉજાણી માં, અમીર મહેમાનો ને ખંડ 
છોડવો નહોતો પડતો. એ કોઈ ગુલામ પાસે 
ચાંદી નો ઘડો મંગાવતા અને એને ત્યાં જ 
ભરી દેતા હતા. 


પછી, આ વાતો ને લઈ ને લોકો થોડા શરમાવા 
લાગ્યા. અમીર લોકો એ એકલા શૌચ કરવું પસંદ 
કર્યું. એ આલંકારિક, ઉશિકા વાળા શૌચ ડબ્બા 
નો ઉપયોગ કરતા હતા, જે ઘણી વાર એક પડદા 
ની પાછળ રાખવામાં આવતો. 


એ વધારે આરામદાયક હતા - જોકે કોઈ ને એ 
ડબ્બા ખાલી કરવા પડતા હતા. 


મહેલ અને કિલા માં યોજનાપૂર્વક પણ દુર્ગવ વધતી જ જતી હતી. મધ્યયુગીન 
શૌચાલય બનાવવામાં આવતા શહેર વધી રહ્યા હતા પણ લોકો રોમન 


હતા. થોડા શૌચાલય મુખ્ય ભવન સાર્વજનિક શૌચાલયો ને ભૂલી ગયા હતા. 
થી બહાર નીકળી નીચે એક ખાઈ સૌભાગ્ય થી, એની પાસે હજી શૌચ માટે વાસણ 
માં ખાલી થતા હતા. હતા. 


લોકો એના બેડરૂમ માં જઈ શકતા હતા. એને "ચેમ્બર 
પોટ" કહેવામાં આવતા હતા. 


દુર્ગંધ મારતી ખાઈ એક સારી સુરક્ષા હતી. કોઈ 
પણ દુશ્મન એ ખાઈ ને ઓળંગવા નહોતો 
માંગતો. 


પણ એ વાસણો ને ખાલી કરવા 
પડતા હતા અને એનો સૌથી સરળ 
રસ્તો બારી માં થી બહાર ફેંકવાનો 
હતો. 


રાજા ને શૌચાલય ના નિયમ લાગુ કરવા પડયા. 


"નદીઓ માં અને સડકો પર મળ નાખવો વર્જિત 
છે!" એડવર્ડ।॥ એ લંડન ના લોકો ને કહ્યું. 


તો બીજે ક્યાં એને 
નાખીયે? 


પ. 
ષ્‌ 


ઘણીવાર કમનસીબ વટેમાર્ગુ પર્‌ ગંદગી પડતી સમસ્યા નું સમાધાન છેવટે ભૂમિગત પાઇપ અને 
હતી. એનાથી સડકો પર બહુ દુર્ગંધ આવતી હતી. ગટર બનાવી ને કરવામાં આવ્યું. શૌચાલય ની 
કોઈ ખરીદી કરવા જલ્દી બહાર જતા ન હતા. ગંદગી હવે સડક ની નીચે વહેતી હતી, સડક ની 


ઉપર નહીં. 


પણ જયારે કંઈક ફસાઈ જતું, ત્યારે બહુ ગડબડ થતી 
હતી. 


1596 માં, મહારાણી એલિઝાબેથ પ્રથમ ના ધ્તક 
પુત્ર સર જહોન હેરિંગ્ટન ના મગજ માં એક વિચાર 
આવ્યો. "હું એક એવા શૌચાલય નો આવિષ્કાર 
કરીશ જેને ફ્લશ કરી શકાય!" 


શાહી ફ્લશ! 


ફ્લશને બરાબર કામ કરવામાં ધણો સમય લાગ્યો. 
વાસ્તવ માં, ઘણાખરા લોકો પાસે આગળ 200 વર્ષો 
સુધી ફ્લશ ન હતો. 


ઘણા પ્લમ્બરો એ ડિઝાઇન માં સુધારો કરવા ખૂબ 
મહેનત ડરી, જેમાં થોમસ ક્રેપર નામનો એક માણસ 
સામેલ હતો. એણે લંડન માં પોતાની ક્રેપર પ્લમ્બિન્ગ 
ની દુકાનો ખોલી અને શાહી શૌચાલયો ની કમાન 
હાથ માં લીધી. 


1880 સુધી, શૌચાલય આવી ગયા હતા. ત્યાર 


જ જે લ ષી 
ઘી ફક્ત એના આકાર અને સજાવટમાંજ આજે આપણે શૌચાલય ને બહુ સામાન્ય 


માનીયે છીએ. પણ તમે જંગલ માં એક 
ધ્વિસ વિતાવો એટલે તમે જલ્દી સમજી 
જશો કે આપણા પૂર્વજ શું કરતા હશે. 


બધલાવ થયા. 


થોડા દીવાલમાં 
લાગે છે... 


મને ચ્હા નથી જોઈતી. 
દ મારુપેટ ફાટી રહ્યું છે! 


નર. 
0 જ્યા. * 
ર ે. ક શન્ન “જસ? 


...થોડા સિંહાસન જેવા 
દેખાવ ના બનાવાય છે. 


અંતરિક્ષ શૌચાલય માં 
યાત્રીઓ ને દૂર તરતા 
રોકવા માટેડંડા 
લગાવવામાં આવે છે. 


એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેહામ બેલ લક્ષ્ય-સાધક 
છોકરો હતો. જયારે એના પિંતા બહેરા લોકો 
ને વાત કરતા શીખવાડતા, ત્યારે 
એલેક્ઝાન્ડર એ જાણવા ચાહતો હતો કે 
ધ્વનિ કેવી રીતે યાત્રા કરે છે. 


એલેક્ઝાન્ડર ની માં બહેરી હતી, પણ યુવાન 
એલેક્ઝાન્ડરે એને એને સાંભળવા માટે એક રસ્તો 
શોધી કાઢ્યો. જો એ પોતાના હોઠ એના માથા 
સાથે દબાવી ને વાત કરતો, તો માં એની વાતો ને 
ક કરી સકતી હતી અને એને સમજી સકતી 
હતી. 


જયારે બેલ મોટો થયો, તો એને બધિર લોકો ને 
બોલતા શીખવવાનું કામ મળ્યું. એના ખાલી સમય 
માં, એને ધ્વનિ સાથે પ્રયોગ કરવાનું પસંદ હતું. 


એક ધિવસ, એણે પિયાનો પર એક ધૂન વગાડી અને 
બીજા રૂમ માં એક પિયાનો પર એનો પડઘો 
સાંભળ્યો. 


"ધ્વનિ હવા ના માધ્યમ થી યાત્રા કરે છે,"એણે 
અનુભવ્યું. એનું મન વિચારો થી ભરાઈ ગયું. જો 
બધી ધ્વનિ યાત્રા કરી શકે છે, તો કદાચ એ 
"બોલી" ને પણ એક જગ્યા થી બીજી જગ્યા 
મોકલી શકે. 


શું એ આશ્ચર્યજનક નહીં 
થાય! 


પ્સ્પ્્્્ય પે 


પા ર 


એ દિવસો માં, 150 વર્ષો પહેલા, લાંબી દૂરી ...અને સંદેશ બીજા છેડા પરપપ્રાપ્ત કરવામાં 
પર સંદશા મોકલવાની સૌથી તેજ રીત હતી આવતો હતો. 

ટૅલિંગ્રાફ. વીજળી ના તાર ના એક છેડા પર 
સંદેશ નું ધ્વનિમુદ્રણ કરવામાં આવતું હતું... 


એ કહે છે કે એને રાત 
ના ભોજન માટે મોડું 


ધ્વનિમુદ્રણ ના સંકેતો નો આવિષ્કાર એક 
અમેરિકી પ્રોફેસર સેમ્યુઅલ મોર્સ કર્યો હતો. 
પણ સંકેતો દ્વારા સંદેશા મોકલવામાં બહુ 
વારલગતી હતી. 


બેલે ટેલિગ્રાફ તાર અને "બોલી" વિષે 1876 માં, એક ઇલે કિટ્રક ઈજનેર, થોમસ 

ઊંડાણ થી વિચાર્યું. એક દિવસ એ ઉત્સાહ વોટસન ની મદદ થી, બેલે એક બોલવાના 

થી ઉછળી પડયો. (માઉથપીસ) અને એક સાંભળવાન। (ઈયરપીસ) 
યંત્ર નો આવિષ્કાર કર્યો. એ બિલકુલ એક જેવા 
દેખાતા હતા અને એક વીજળી ના તાર થી એક- 
બીજા સાથે જોડાયેલા હતા. 


બેલે કહ્યું, "જયારે હું માઉથપીસ માં બોલીશ તો 
એક ધાતુ નો ફ્લેપ હલશે, અને મારા શબ્દો, વિધુત 
પ્રવાહના રૂપ માં તાર ના માધ્યમ થી યાત્રા કરશે." 


"બલી" ને વિધુત પ્રવાહ માં બદલી નાખીશ," 
રણો વિચાર્યું. "એટલે એ ટેલિંગ્રાફના તારો મારફત 
જઈ શકશે." 


અને આ રીતે ફોન નું જીવન શરું થયું. 1877 માં, બેલે 


"પછી ઈયરપિંસ નો ફ્લેપ હલશે," વોટસને કહ્યું, 
ય ! ળી એના નવા આવિષ્કારના પ્રચાર-પ્રસાર માટે ઉત્તરી 
પ જ પ ન ા થી અમેરિકા અને યુરોપ ની યાત્રા કરી. 
મણે જલ્દી થી પોતાના સિદ્ધાંત ની કસોટ ન 
"કેટલો આધુનિક!" રાની વિકટો રિયા એ કહ્યું. અને 
કરી, વોટસન ઈયરપિસ પકડી ને એકલો બેઠો એણે તુરંત ના મહેલ માટે એક ટેલિફોન ન કર્યો. 


હતો...અચાનક એને બેલ નો અવાજ સંભળાયો... 


ર86. ટ 

હ “ જોનબ્રાઉનનેબગી 

4 અહીં આવો. હું તમને ટ તૈયાર કરવાનું કહો. 

5 મળવાચાહુંછું. ક ક 
રઝ 


શરૂઆત ના ફોન માં, લોકો ને એક-બીજા સાથે 1890 ના દશક ના અંત સુધી, સ્વચાલિત 


જોડાવા માટે ઓપરેટરની જરૂરત પડતી હતી. સ્વીચબોડનો આવિષ્કાર થઈ ગયો હતો અને ઘણા 
ી રે ઓપેરેટરો ની નોકરી જતી રહી હતી. દસ વર્ષ માં, 
"નંબર આપો," રિસિવર ઉપાડે ત્યારે ઓપરેટર બધા ને હોન જોતો હતો. 


બોલતો. જયારે ઓપરેટર બે ટેલિફોન લાઈન ને 
ન હતો, ત્યારેજ વાતચિત શરુ થઈ સકતી 
હતી. 


નંબર પ્લીઝ. 


શરૂઆત ના ફોનમાં 
એક હેન્ડલ હતું જેને 
સાંભળતી વખતે 
ધુમાવવામાં આવતું 
હતું. 


આજે લખો લોકો પાસે મોબાઈલ છે. તાર વગર 


'પછી એવા બોક્સ ના ફોને સાચે એલેક્ઝાન્ડર બેલ ને પ્રભાવિત 
હતા જેમાં લોકો વાત કર્યા હોત - વિશેષ રૂપ થી એવ ફોન જે ચિત્ર 
કરતા હતા... પણ મોકલી શકે. 


મીણબત્તી જેવું 
સ્પીકર... 


જુઓ,એટ્રે 
માં છે. 


અને ક્રેડલ ડોન. 


એક સ્થાનીય વ્યક્તિ એ એને આસપાસ નો ઇલાકો 

બતાવ્યો. એક મોટો હર નો કોટ પહેરીને, બર્ડસે બરફ 

માં ત્રણ છિદ્રૂઆસપાસ માછીમારો ના એકઝૂંડમાં 

સામેલ થઈ ગયો. બધા એ ઠંડા પાણી માં ગલ (માછલી 
અઘધ્યાય3 પકડવાની દોરી) નાખી હતી. 


ક્રોઝન ફૂડ (થીજાવેલું ભોજન) 


આમાં કંઈ ખાસ 
મજા નથી. 
ે# જ. (2 


1913 માં કલેરન્સ બર્ડસે નામનો એક 
અમેરિકન, ઉત્તરી કેનેડા માં ડર નો વેપાર કરી 
રહ્યો હતો. 


"આવી બર્ફીલી જગ્યામાં ભલા કોઈ કેવી રીતે 
રહી શકે છે?" એણે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું. 


અચાનક એક ઝાટકા સાથે એક જણે એક 
માછલી બહાર કાઢી. માછલી હવામાં 
ઉછળી અને જામી ગઈ, અને બરફ પર ધમ્મ 
કરતી પડી. 


"શું એ આજ રાતનું ભોજન છે?" બર્ડસે એ 
પૂઇયુ. 


"બિલકુલ નહીં,"માછીમારો એ ઉત્તર 

આપ્યો. "અમારી પાસે પહેલા થી જ એક 

ક સુધી ચાલે એટલી માછલી નો જથ્થો 
|" 


બર્ડસે ચકિંત થઈ ગયો. એ જ્યાંથી આવ્યો હતો, 
ત્યાં માછલી એક દિવસ ની અંદરજ સડી ને 
બધ્બૂદાર થઈ જતી હતી. શું જામેલી માછલી 
સાચે તાજી રહેતી હશે? એ સાંજે ખાવામાં એણે 
એનો સ્વાદ ચાખ્યો. 


અઝઝ 
ધન્યવાદ, મેં એજે 
ગયા ક્રિસ્મસમાં 
પકડી હતી! 


બર્ડસે નું મગજ તેજ દોડવા લાગ્યું."ઘરે 
થીજેલા ભોજન માટે લોકો સારાપૈસા 
આપશે!" એણે વિચાયું. 


અધ્યાય4 
ફૂટબોલ ની જાળ 


અમેરિકા પાછા ફરતા, એણે એક ત્વરિત જોન બ્રોડી ફૂટબોલ નો દીવાનો હતો. દર 
ઠંડુ થાય એવા મશીન નો આવિષ્કાર કર્યો શનિવારે એ સ્ટેડિયમ માં બેસી ને એની ટીમને 
અને દુનિયા ની પહેલી ફ્રોઝન ફૂડ કમ્પની - જીતે,હારે, કે અનિર્ણિત રહે, હર્ષોદ્વાર દ્વારા 


"બર્ડસ આય" શરુ કરી. ઉત્તેજન આપતો. 


એક મેચ માં બ્રોડી અને એના મિત્રો એ એના 
સર્વશ્રેષ્ઠ સ્ટ્રાઈકર ને ગોલ પોસ્ટ વચ્ચે બોલ ને 
લાત મારતા જોયો. 


"હુર!" એમણે ખુશી મનાવી, પણ રેફરી એ એનું 
માથું હલાવ્યું. રેઠરી ને લાગ્યું કે ગોલ નથી થયો. 


બાકી ની મેચ માં બ્રોડી ઉદાસ 
બેઠો રહ્યો. ત્યાં એના મગજ માં 
એક ઉપાય આવ્યો. "હું ખંભા ની 
પાછળ એક જાળ લગાવીશ," એણે 
વિચાર્યું. "એ જાળ માં બોલ ફસાશે 
અને એનાથી સાબિત થશે કે ગોલ 
થયો છે." 


પહેલી ફૂટબોલ જાળ જાન્યુઆરી 1891 
માં વાપરવામાં આવી. ત્યારથી, દરેક 
જગ્યા એ ફૂટબોલ પ્રશંસકો ને રેફરી વિષે 
સ થવા માટે બીજા કારણો શોધવા 
પ 


કિંગ કેમ્પ જીલેટ, સ્ટીમ ટ્રેન માં દાઢી કરવાની 
કોશિશ કરી રહ્યો હતો. એના ભવ્ય નામ છતાં, 
એ કેવળ એક સેલ્સમેન હતો, જે એક મીટિંગ 
માં જઈ રહ્યો હતો. 


જેવો ટ્રેનનો આંચકો લાગ્યો, એની હડપચી માં ઘા 
વાગ્યો. 


"આઉ!" એ એના અસ્ત્રાપર લોહી જોઈને રડી 
પાડયો. "દાઢી કરવાની કોઈ સુરક્ષિત રીત જરૂર 
હોવી જોઈએ..." 


મીટિંગમાં જીલેટ 
લોહીવાળા રૂમાલ થી 
એની હડપચી સહેલાવતો 
બેઠી રહ્યો. 


એની કંપની નો અધ્યક્ષ એક લાબું, કંટાળાજનક 
ભાષણ આપી રહ્યો હતો. 


"ટૂથબ્રશ મોટો વેપાર છે કારણકે એને હંમેશા 
બધલવાની જરૂરત હોય છે," એણે કહ્યું, "આપણે 
કોઈ બીજો માલ વેચવો જોઈએ જે જલ્દી ખરાબ 
થઈ જાય." 


નનન 


જેમકે ટૂથપીક્સ? 


દ 


વર્ષો પછી જીલેટ એનો ચેહરો બનાવતો અરીસા સામે "હું એક રેઝર સાથે એક સુરક્ષિત, બદલી શક કાય 2. 
ઉભો હતો. એણે એકનવા પ્રકાર નો અસ્તરો ખરીદો એવા બ્લેડ બનાવીશાઈએ ચિલ્લાયો જયાર એ 
હતો, પણ એની બ્લેડ પહેલે થી જ બુઠ્ઠી હતી. બુઠ્ઠી થઈ જાય, તો તમે બ્લેડ ને ફેંકો ને નવી બ્લેડ 
ખરીદી શકો છો. અને તમારે એની ધાર 
"લાગે છે મારે મારુ જીવન બ્લેડ ની ધાર કાઢવામાં જ કાઢવાની મહેનત નહીં કરવી પડે 2 લોકો નવી 
વિતાવવું પડશે," એણે વિચાર્યું. બ્લેડ ખરીધ્વા હંમેશા પાછા આવતા રહેશે!" 


આ શેવિંગનું 
ભવિષ્ય હતું. 


3 ૧૧% ૧૮ 


પછી એણે એક આવિષ્કાર કર્યો જેણે એની 
જિંદગી બદલી નાખી. 


સ ક 2%.8-8ત્રે 
હ - . શ્ર 


અન્ય ઉપયોગી આવિષ્કાર 


પૈડાં ના આવિષ્કાર પહેલા, 5500 વર્ષો પહેલા, 
વસ્તુઓ ને વહન કરવું અને બીજી જગ્યાએ 
જવામાં બહુ સમય લાગતો હતો. 


જ... 


ન 
૬ “૦ 


સ્ટેનિસ્લાવ બો દ્રિંજો ન હોત, તો આપણે હજી 
પણ બસની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા હોત. એણે 1827 
માં પેરિસની બહાર લોકો ને એના સ્નાન-ધરમાં 
લઈ જવા માટે પહેલી બસ સેવા શરું કરી. 


1850 સુધી કોઈ પાસે ફ્રિજ ન હતું. આજે 
હિિજ વગર, જે ખાવાનું આપણે રાખીયે 
છીએ, એમાં ખરાબ વાસ આવત. 


1938 માં, લાડિસ્લાઓ બીરો શાહી થી લખાતી 
પેન ના ડાઘા થી તંગ આવી ગયો હતો. એટલે, 
એણે જલ્દી સુકાય એવી શાહી સાથે એક પેન નો 
આવિષ્કાર કર્યો અને એણે એને "બીરો" નામ 
આપ્યું. 


મી) આ | દ 


જયારે લોકોએ અંતરિક્ષ ની ખોજ શરુ કરી, 
ત્યારથી વધુ રોમાંચક આવિષ્કાર થયા. 


શું તમે સુપર-માર્કેટ માં બાર કોડજોયા 
છે? એ પહેલી વાર અંતરિક્ષ યાનમાં 
લાગેલા લાખો ભાગો ને લેબલ કરવા 
માટે ઉપયોગ માં લેવાયા હતા. 


બમ્બાવાળા ના સૂટ અને સ્કી બૂટ 
પરની લવચીક સળ અંતરિક્ષ 
યાત્રીઓ માટે ડિઝાઇન કરવામાં 
આવ્યા હતા. 


અંતરિક્ષ સ્ટેશન માટે જ પહેલું 
સ્મોક-ડિટેક્ટર બનાવવામાં 
આવ્યું હતું. હવે ઘણા ઘરો માં 
એ હોય 


